WicipediA 

Sacsoneg Isel 


Iaith Ermanaidd a siaredir yng Ngogledd yr Almaen ac yn nwyrain yr Iseldiroedd yw'r Sacsoneg Isel neu'r 
Almaeneg Isel. Yr ieithoedd agosaf iddi yw Iseldireg a Ffriseg. 

Geirfa gyffredin 


Mae'r enghreifftiau wedi'u hysgrifennu yn Sillafiad Sacsoneg Newydd (Nysassiske Skryvwyse). 

■ Helô - Moin 

■ Bore da - Goden morgen / Morgen ouk 

■ Prynhawn da - Goden dag / Dag ouk 

■ Noswaith dda - Goden àvend /Âvend ouk 

■ Nos da - Gode nacht 

■ Diolch - Danke ouk 

■ Fy enw ydy... - lk heyt(e)... 

■ Cymraeg ydy fy mamiaith. - Myn moderspràke is kymrisk. 

■ Dw i ddim yn siarad Almaeneg. - lk snak(ke) neyn/geyn/keyn düütsk. 

■ Dw i eisiau dysgu rhagor o Sacsoneg Isel. - lk wil meyr sassisk leyren. 

■ Dw i'n ymgyrchwr iaith. - lk bin/bün spràkaktivist. 

■ Pam nad oes gennych chi fwydlen yn Sacsoneg Isel? - Wàrüm hebbet Jy neyn spyskaarte up 
plat/sassisk? 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Sacsoneg_lsel&oldid=7666137" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 11 Mawrth 2019, am 12:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 







